fr ru byniangr dydy 





YR ENETH 
CA'DD EI GWRTHOD. 


An lan 'r hen afon Ddyfrdwy ddofn, 
Eisteddai glan forwynig, 
Gan ddystaw sisial wrthi ei hun— 
“ Gadawyd fi yn unig, | 
Heb gar na chyfaill o fewn y tyd, o 
Na chartref, chwaith, fyn'd iddo; 
Drws ty fy nhad sydd wedi ei gloi— 
'Rwy'n wrthodedig yno ! 


“ Mae bys gwaradwydd arfy ol 
Yn nodi fy ngwendidau, 

A llanw 'mywyd wedi ei droi 
A'i gladdu dan y tonau; 

Ar allor chwant aberthwyd fi. 
Do, collais fy morwyndod, 

A dyna'r achos pa'm yr wyf 
Fi heno wedi'm gwrthod. 


a 








2 




















o 
“ Ti frithyll bach sy'n chwareu'n llon, 
Yn nyfroedd glan yr afon, Ŵ 
Mae genyt ti gyfeillion fyrdd 
A noddfa rhag gelynion ; 
Cei fyw a marw o dan y dw'r I 
Heb un dyn dy adnabod— 
O! na chawn inau fel tydi, 
Cael marw—ac yna darfod! 


'“ Ond 'hedeg mae fy meddwl prudd 
I fyd sydd etoi ddyfod, 
A chofia d;thau, fradwr tost, 
Rhaid i ti fy nghyfarfod ! 
Ond meddwl/am dyeiriaudi 
A byw sydd i mi'n ormod, 
O afon ddofn, derbynia fi i 
Caf angau yn dy waelod ! 
A boreu dranoeth, cafwyd hi 
Yn nyfroedd oer yr afon, 
A darn o bapyr yn eì llaw, 
Ac arno yr ymadroddion :— 
““ Gwnewch i mi fedd mewn uni fan— 
Na chodwch faen na chyfnod 
I nodi'r fan lle gorwedd llwch 
YR ENETH GA'DD EI GWRTHOD.” 





THE REJECTED MAIDEN 


By Daew's deep river bank so fair 
A sweet maid was lamenting, 

And saying with a mournful air 
““ My heart is almost breaking, 

I have no friend in this cold world, 
Nor home, nor mother tender, 
My fathc«r's doors to me are closed— 

Ín there I must not enter, 


Cold scornful fingers point to me 
And taunt me with my weakness, 

My life's young bargue is overswept, 
And buried 'neath the breakers ; 

On Love's hard altar I've been cast— 

CC —— rr. i anc fi” —& ya 4 

And hence I'm weeping/here to-nighc, 

Rejected and forgotten ! 


“ Thou little fish that nimbly plays 
'Mudst waters of theiver, 

Thou hast thy friendswŵn millions more, 
From enemies a shgter ; 

'Thou'lt live—thou'lt die 'neath waters clear, 
To shame shall bea stranger— 

. O», would that I were like to thee: 

* _ 'To tie—and sleepgor ever. 

“ My thoughts are ever running on a 
To days of judgment heavy, 

And this remember, wicked man, 
At God's throne you must meet me ; 

A 









4 


But thinking of your treach'rous words 
Makces life to me a terror— 
'O river Dee, receive thou me, 
There's rest beneath thy water.” 


Next morning, her cold corpse was found 
Floating upon the river, 


Grasped in her fingers damp and chill ! 
They found a hasty letter :— Î 
“ Make me a grave in some lone spot 


cn 


Where I in peace may rest in, 
Raise there no stone to mark the grave 


Of her who was forsaken.” 





E. » y Ŵ 
ar 


Ar 


| CLYCHAU'R LLAN.*, 








O glychau mwyn! O glychau mwyn! 
Rhyw gofion dyâdan maent yn ddwyn, 

Âm febyd hoff «llawer hynt, — 
Pan glywn eu cygsain beraidd gynt. Nys gw 





Ond bellach ffoes y dyddiau llon, 

A llawer cyfaill-ySgafn fron. 

Sy'n awr is tywyrch gias y fwyn, * 4 
> $ ^N mn w A 

Heb glywed mwy no'r glychau mwya, 











A phan b'wyf inaw'n wael fy rhan, 
Yr unrhyw don aJeinw'r llan; 

Ac ereill feirdd ar gerdd heb gwyn 
A gan eich clod, O glychau mwyn: 


? 
F “ ” oì 
$ ŷ j 
4 id _ Y 
î ŷ 





